WG o 





J 
î 
- 
Ê 
— 


COFFADWRIAETH 


AM Y 


PARCHEDIG JOHN EVANS, 


Gynt o Gwmgwen, âc wedi hyny o Lwynyffortun, ac yn 
ddiweddaf oll o Benytwyn, sir Gaerfyrddin. 


YR HWN A HUNODD YN YR ARGLWYDD, HYDREF 6FED, 157, YN 70 
SR MLWYDD OED. | 





ì 


Bu yn Weinidog yr Efengyl gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. am 
flynyddau lawer. . Precethoddy Parch. D. Howells, Abertawe, 
yn eì angladd, oddiar Ioan v. 39 —“ Efe oedd ganwyll yn llosgi 
ac yn goleuo, a chwithau oeddych ewyllysgar i orfoleddu dros 
amsêr yn eì oleuni ef.” Efe a osodwyd ynei feddrod wrth 
Gapel Penytwyn, lle y gorwedda yn dawel hyd foreu maŵr y 
dihano. 





GAN DAVID DAVIES, RhLANGELER. 





Berm yw'r galar trwm a glywir trwy'r Deheudir nosa dydd? 
Beth yw'r dagrau a'r gwlyb ruddiau? beth yw'r bronau sydd mor 


brudd 2.7 
Dwys yw'r effaith; beth yw'r achos o'r holl ingloes yma nawr? 4 
Och, yr angau glas a gwympodd gawraidd un o Israel lawr ì * 


Y Parchedig Evaus enwog, hardd weinidog ar y ma's, - 

Er ei ddysg a'i ryfedd ddoniau, cwympodd angau'r dewrwych wa$ g 
Aeth o'r gâd i wlad dihangfa—uchel drigfa uwch y rhod; 
Dymo'r achos o'r galaru ag sydd gan y Cymry'n bod. 


Yn Cwmgwen, gerllaw Pencader, dyma'r fan lle ganwyd ef; 
Ca'dd ei alw yn dra boreu i deithio llwybrau Brenin nef, 
Cododd faner gras î fynu pan oddeutu deng mlwydd o'd ; 
Daliodd ati, ni ddiffygiodd hyd nes cyrchodd at y nôd. 


Yn hengapel y Waunifor, pan yn ieuanc ac yn wan, ; Tybir 
Ca'dd;egynta'iargyhoeddi wrth wrando.Dafydd Jones,MLlangan. ; 
Roedd JonN Evanser yn foreu 'n caru pethau mawr eì Dduw, $.: 


Yn eì gyfraith gwnai fyfyrio trabuyn ybyd ynbywe, .. 









2 


Yn dra ieinc fe'i tueddwyd i bregethu Crist a'i gro's, 

A. chynghoripechaduriaid at eu gwaith cyn dalio'r nos. 

Llawer gwaith fe'i clyw^d e'n gwaeddi fod gan Iesu rasol stôr— 
Halaluia ! halaluia | mae e wedi myn'd i'r môr. 





Meistr Evas fedrai chwareu a thrin arfau Brenin nef, 
Annogai bawb oedd yn y rhyfel i othel gwae ag uchel lef. 

O. mor sobrvoedd eì olwg. pwys y gwaith ya amlwg oedd 
Yn eí agwedd gall ddigellwair wrth bregethu'r gair ar g“oedd. 


“Roedd ffaeleddau a gwendidau ynddo yntau, mae'n ddiau ; 

Nid yw^; gorau heb eu beiau tra yn byw mewn corff oglai., 

Ond yn angau gwnaeth ymado â thrallodau chwerw'r glyn; 

Aeth at Iesu i deymasu, i Gaersalem, dawel fryn, 

Un o brif enwogion Cymru, ydoedd Evans ar y llawr ; 

Fefu'n ffyddlon hyd y gallai i gyhoeddi'r Meichiau mawr. 
Cannoedd ga'dd eu hachub trwyddo yn rhinweddau maith y gwa'd, 
Evans fêlus floeddiai allan, “* Iesu yn lachawdwr rhad.” 


Bu o gartref. amryw weithiau, âr ei deitbiau, amser maith, 

Nol drachefn ef a ddeuai yn ol gorphen gwneyd ei waith, 

Pan ddaeth ansau dan ei arfau y'mlaen.a'i gamrau gael eì hol, 
Aeth i siwrnai ei.hir gartref: ffarwel byth ddychwelyd 'nol. 

Taer gymhellodd broydd glân Towy i arddel Iesu yn eu hoes, 
Galwai bawb oedd gyda'r achos i fyw'n agos nt y groes! 

Fod rbyw awyr ger Calfaria ag sy'n difa llygredd dyn ; 

Yno'n fynych fe'u hannogodd ; yno roedd am fyw ei hun. 
Sathru neb gwahanol Enwau nid arferai yn ei fyw; 

Carai bawb b'le bynag gwelai ef yn ddiau ddelw Duw; 
“Roedd ei enaid e'n cartrefu gyda'r dorf aneirif. fawr, 

O rai cyntaf-anedigion.ag sydd yn y.nef yn awr. 

Ei babell bridd ddechreuodd waelu, er mai'n raddol daethhi'ni rhydd ; 
Fe ymdrechodd trwy'i. holl fywyd at gyrhaeddyd sicrwydd ffydd; 
Hyn yn êglur ef a gafodd wir orfoledd gan ei Dduw; 

Fe ga'dd wybod cyn eì symud y cai ef fyn'd i'r nef ì fyw. 

Chwi drigolion De a Gogledd, cofiwch ei bregethau'i gyd, 

Pan mae'r tafod fu'n llefaru heddyw wedi myn'd yn fud. 

Fe sychedai am eich cwmni pan ymdeithiai dan y groes ; 

Ni chewch gynghor mwy o'i enau tra parhao dyddiau'ch hoes. 


Ffarwel ddysgwyl i Sgsasiwn Evas o'r Llwynffortun mwy ; 
Ffarwel fyth gael ganddo gynyg meddyg rhad i'n dyfnion glwy” 
Ffarwel gynghor, ffarwel gerydd, ffarwel rybudd o un rhyw, 


Ffaiwel iddo byth ond hyny anfon gweddi fry at Dduw. 
Ffarwel esgyn hyd y gŵisiau i un pwlpudiis y nen, 
Ffarwel mwy gyhoelldi'r Iesu gan Jo Evans o'r Cwmgwen, 
) Ffarwel byth gaelun gyfeillach ag ef mwyach ar y llawr: 

& am hyfryd gwrdd mewn undeb yn y trag'wyddoldeb mawr ! 


Hr o 





9 


Aeth Evxss adref yn eì gerbyd, gan angelion fyrdd ynghyd, 
Heibio'r sêr a'r bvdoedd mawrion, fe ga'dd wel'd y rhai'n ì gyd ; 
?Roedd e'n gyílvm ei fynediad, wedi gado'r wisg o gnawd, 
Myn'd yn mlaen yr oedd dan ganu 'nawr y'mreichiau 'i anwyl frawd. 


ss 


'B, wy'n dvchmveu wel'd JoHN Evans yn landio mewn i'r ddinas fr 
ynd) ys ! as ry, 


— A'i hen gyfeillion yno'n canu, ac yn lloni gyda*r llu, 


Dacw un o blant y tonau wedi cyrhaedd pen eì daith, 
Mae'n cydseinio mewn gorfoledd, na fydd diwedd byth o'i waith. 


Yn nghwmni Paul a*r anwyl Ioan rhoddwyd Jouu i eistedd lawr 
Gyda Charles a Daniel Rowlands, Harris fwyn a thyrfa fawr. 
Mae'r hen addewid genym ninnau y cawn rhyw foreu eto gwrdd, 
I gydwledda mewn gorfoledd yn y nef oddeutu'r bwrdd, 


Gyda ei wobr (nawr mae'n medi ffrwyth ei lafur yn y byd ; 

Oud nid gwobr wedi ei haeddu. gwobr o ddwyfol ras i gyd. 
Gras gar clod, y nerth, a'r gallu. ganddo heddy“ o flaen y fainc ; 
Mae ef wedi perffaith ddysgu canu'r waredigol gainc, 


Yn mhlith miloedd dirifedi o seintiau ac angelion glân 

Oll yn syllu tua'r orsedd ac yn ledio mlaen y gân, 

“Iddo ef yr hwn a'n carodd, ac a'n golchodd yn ei wa*d,?' 
Oedd ei iaith ef ar y ddaear: felly 'nawr yn Nghanaan wlad. 


Gofynaf, Evans, wyt tin nabod yr holl eglwys êang fawr, 

'R enwau hyny a ganmolaist pan bregethaist ar y llawr, 

Abra'm, Isaac, Jacob wrol, ga'dd eu twmlo'n myd y drain, 
Magdalen, a'r hen Fanasseh, a miliwnau gyda rhai'n. 

Dywed im”, a welaist yno Roberts gynt o Lanbrynmair, 

Davies enwog, Abertawe, wrth y wledd a'r delyn aur ? 

Griffiths, Hawen, Eben. Morris, William Williams, gynt o'r Wern, 
Christmas Evans, John Elias, bawb a'i goron ar ei ben. 


A welaist Davies, Castellhywel, a Thomas Phillips, Neuaddlwyd, 
Adam Clarke, a Mathew Henry, gynt fu'n taflu'r nefol rwyd! 

A mil-myrdd o dduwinyddion, o'r uchafion yn y byd, 

Pob gwahaniaeth wedi darfod,—cariad perffaith sy” yno i gyd. 


Nid ymholi am ddirgelion, pethau fu, neu bethau ddaw, 

Pethau weli bron yn union oll yn oleu trwyddynt draw. o 
Dysgwyl am dy waredigaeth, dysgwyl am gael myn*d yn rhydd, 
Yn y fynyd cauo'th lygaid, dyna'r fynyd gwawria'r dydd. 


Mae pwlpudau y capeli, lle y bu ef lawer gwaith, 

'N lledu ei freichiau dros ei Arglwydd, mewn gwresogrwydd ar ei daith 

Y maent heddyw i'w gwel'd mewn galar, yn drwm eu gwedd mewn 
mantell ddu, 

' Yntau'n nofio yn y gwynfyd gyda'i bur anwylyd fry. 


ET in< golli canwyl oleu, a fu yn goleuo'n hir, 
A thrwy oleu hon *r aeth llawer mewn i'r nef o'r anial dir, 





4 


— Ymae Haulwen y cyfiawnder eto'n ddysglaer fel y wawr; 
O ymdaena'th lewyrch hyfryd dros derfynau'r fagddu fawr. 








Meistres Evans sy'n zalaru. a'r perthnasau yn mhob man, 


—  Mynwch afael yn yr fesu ddichon ddal eich pen i*r lan. 












O dyrchafwn “nawr, bob oedran, rho*wn ochenaid o bob lle, 
I gael bugeiliaid heirdd i'n harwain, wedi “u gwisgo yn nerth yne.“ 


| Y mae'n bryd im* roddi fynu â fy nhrwm och neidio ffol, 
—. Ni ddaw neb, er y galaru, o wlad y meirw yma'n ol. 

—. Llefwn bawb am fod yn barod i gyfarfod Brenin braw, 
Eraill eto aeth i'r siwrnai, mae'n tro ninnau bron gerllaw, 


Wrth gapêl Penytwyn mae'n gorwedd eì gorff mewn llygredd yn y 
Un 

' Yno llecha.hyd nes delo galw arno'r boreu mawr. 

'Yn ei wendid aeth ifr pentwr, fe ddaw “n goncrwr yn y man, 
'Yr.un boren â'r hen Abra*m o Macpela*n iach i'r lan. 


Middystawaf gan roi heibio, rhag eich blino fawr a man, 
Rwyn gobeithio cawn ni deimlo gweithrediadau'r Ysbryd Glan ; 
“ Ac os cawn ni yma deimlo ei effeithiau hyfryd ef, 

Mi obeithiaf cawn gyfarfod ryw ddiwrnod yn y nef. 














